KONSEPTONG 

PAPEL 


Ipinasa kay: 

Gng. Lourdes Tagulao 
(Guro sa Pilipino) 


Ipinasa nina: 

Geneva Joy Faustino at 

Angelo Geneblazo 

(mga mag-aaral sa IV-St.Mark) 





Pag-aaral para sa 
mabilis at makabagong 
komunikasyon 






TALAAN NG NILALAMAN 


PANIMULA 

Ang kom un ikasyon.. ...1 


ANG KASAYSAYAN AT EBOLUSYON NG KOMUNIKASYON 


L Wika at pagsulat.3 

a. Simbolo. 4 

b. Kuwadro sa kweba.5 

c. Petroglyphs. 10 

d. Pietograms.. 

e. Ideograms. i-i 


f. Pagbubuklod ng C, D at E 

g. Alpabeto. 


2. Pagpapalimbag at pagpapaimprenta sa papel 

3. Pahatirang-kawad. 

4. Telepono o hatinig.. 

5. Radyo. 

6. Telebisyon.... 

7. Kompyuter.. 


...21 

..25 

...29 

..34 

..37 

..45 




















m. METODOLOHIYA 

IV. RESULTA 

V. K.ONKLUSYON 
VL REKOMENDASYON 
VII. SANGGUNIAN 

















I. ANG KOMUNIKASYON 

Ang komunikasyon ay ang kakayahan upang ibahagi ang 
impormasyon. kaalaman, pangyayari at kaganapan sa bawal isa. Mahalaga 
sa atin ang komunikasyon. Kailangan natin ang komunikasyon dahil sa 
malaking naitutulong nito sa atin at sa aling inundo. Ilo ay nagpapanatili ng 
mga negosyo at pabrika na kasalukuyang gumagana at pinagkakakitaan ng 
bawat isa. lto rin ay tumutulong sa mga tao sa paglutas ng suliranin sa oras 
ng pangangailangan upang makipag-ugnayan sa mga pulis, mga 
departamento ng sunog, ambulansya at mga doktor. Ang malakas na 
puwersa ng ating militar ay mawawalan ng katuturan o lakas dahil hindi sila 
makakakilos kung wala ang komunikasyon. Ang paglalakbay at paghahatid 
ng mga pagkain sa mga taong nangangailangan ay hindi rin matutugunan. 

Mawawalan din tayo ng koneksyon sa ating mga pamilya at kaibigan na 
nasa malayong lugar. Mawawalan din ng istasyon ang mga radio at 
telebisyon na naghahatid ng balita sa atin at sinehan na mapapanood na 
naghahatid ng saya sa atin. Hindi magiging ganito ang ating lipunan kung 
wala ang komunikasyon. Dahil din sa komunikasyon kaya unti-unting N 

umuunlad ang kapaligiran, nadadagdagan ang ating kaalaman sa pag-aaral at 
nagkakaroon tayo ng makabagong teknolohiya. 

Maaaring pagdating ng panahon, ntagkakaroon tayo ng telepono na 
tulad ng relong pantbisig. O telebisyon na tnay lamang “i„teractive 
programming”. O ang atiog kaisipan ay magkaroon ng koneksyon sa mga 
bagay upang ang bawa. isipin a, naisin ng isip ay kayang gawin sa isang 
sulyap lamang at ito ay matapos agad. O ang mg a eomputer ay sa pamngin 


Page 1 


■BBMRI 







kumonekta o makipag-ugnay sa sino man sa mundo ng walang kamera. 
Tanging ang hinaharap lang ang makapagsasabi o makakapagpatunay na... 
Pagkatapos ng lahat, isandaang taon na nakalipas walang sinuman, ay may 
pinangarap na ang lahal ng mga hagay ay mayroon tayo ngayon... o 
magiging higit pa. upang maging mabilts at tuluyang maging makabago ang 
paggamit natin ng komunikasyon. 



























II. AN(; KASAYSAYAN AT EBOLUSYON N(J KOMUNIKASYON 


Bago pa matuto ang mga tao sa mundo na magsalita at magsulat ay 
mayroon na tayong komunikasyon. Wala man ilong direktang pag-uusap o 
matatawag na dialekto na ginagamit, ang bawat nilalang o sinaunang tao ay 
may komunikasyon na sa kanilang kapwa, mga hayop at maging sa 
kalikasan. Ito ay sa pamamagitan ng mensaheng pagsayaw, mga ritwal o 
orasyon, pagsasamba, paggamit ng tnga bagay para makaliklia ng tunog sa 
pagtawag sa mga hayop o magbigay ng balita at babala sa mga katribo. 
Maraming paraan ng komunikasyon na nagamit sa paglipas ng panahon 
hanggang sa unti-unting umunlad ito. 


I.Wika at pagsulat - ito ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. 
Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang 
maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito 
sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at 
pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng 
mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang 
kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mga sagisag sa 
paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, 
nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga 






a. Simbolo 



Ang kasiraan ng pananalita, na kung saan pinapayagan gaynnman 
ang madaling pagsasabog ng mga ideya at mga imbensyon, sa huli 
nagresuha sa paglikha ng mga bagong paraan ng komunikasyon, 
pagpapabuti ng parehong saklaw sa kung saan ang mga tao ay 
maaaring makipag-nsap at ang kahabaan ng buhay ng impormasyon. 
Lahat ng mga imbensyon ay batay sa mga pangunahing konsepto ng 
simbolo : isang maginoo na representasyon ng isang konsepto. Ang 

















simbolo ay unang ginamit ng niga unang nilalang na natuklasan at 
binigyan ng pangalan ayon sa mga pag-uugali. Ang Proeunsul 
Africanus ay ang unang mga nilalang ng genus Oligoeene - panahon 


ng fossil ng unggoy ay natuklasan at pinangalanan sa pamamagitan ni 


Arthur Hopwood, at isinaugnay ni Louise Leakey noong 1933. Ang 
sumunod ay ang Astralopitheeus na tinatawag sa latin as australis "ng 
tirnog”. Sa Griego ay nionkoe pithikos o “bakulaw” ay isang grupo ng 
hindi na umiiral ng hominid at ang graeile australopitheeines na may 
kalapitan ang uri sa mga tao. Ang atarensis ay ang may malapit na 
kaugnayan sa genus bading o ang linatawag sa modemong lao na 
bading sapiens speeies at hindi sila kinikilala ng mga kamag-anak na 
maging pinuno. Paramhropus Robustus ay orihinal na natuklasan sa 
Souther Africa noong 1938 at ito ay natagpuan sa eranial sa 
naglalayong direksyon ng isang “mabigat-sapa complex”. Ang 
pinakahuli ay ang Zinjanthropus o isang modernong klase ng tao na 
hindi kayang mabuhay ng walang katulad niya. 

b. Kuwadro sa kuweba 


Inilalarawan sa imaheng ito 
ang pagguhit ng mga 
sinaunang tao sa kweba 
upang maipahayag ang mga 
pangyayari noong unang 
panahon. 



Page 5 
















Inilalarawan sa imaheng ito ang mga itsura ng mga sinaunang 
hayop na nakita ng niga unang tao sa kanilang paglalakhay. 



Inilalarawan nanran dito ang mga sinaunang oso kasama ang 
kanyang anak. 


















Inilalarawan ditto ang paglalakhay ng mga tribo kasama ang 
kanilang mga alagang hayop tulad ng elepanle. 




‘ 



Initalarawan naman ng batong Ho ang kasaysayan ng f , 
digmaan sa magkabilang tribo „ maaring p ana n akop ng isang 
isang banwa. 


s 



Page 7 























Inilalarawan dito ang ntga bakas o larawan ng mga kamay ng 
mga sinaunang tao na nakaguhit sa isang katawan ng puno. 






Ang pinakalumang a, kilalang mga simbolo na nilikha gami. sa 
layumn ng komunikasyon sa pamamagiutn ng oras „g mga kuwadro 
na gawa ng gumuho. ang isang klase „g maestro na gawa sa hato sa 
edad ng palyolitik. Ang homo habilis o ang maykahulugang -.aong 



























marunong gumawa ng kung anu-anong bagay “ay namuhay noong 
bandang 1.4 hanggang 2.3 milyong laon at tinawag na saring homo at 
nagsimula sa panahong Pleistoseno. Katulad rin ng I lomo ereetus o 
laong nakatindig ang unang 
gumuuhit sa kweba at ang 
labi nila ay natagpuan ng 
anatomistang Olandes na si 
Eugene Dubois noong 18d() 
sa baybayin ng ilog solo sa 
Trinil, Java.Tulad ng mga 
maliliit na bata, una muna 
itong natututong gumuhit 
bago nito matuto ng iba 
pang mas kumplikadong 
klase ng komunikayon, 
kung kaya’t ang I lomo 

Sapiens ang unang naggawa at nagpasa ng kuwadrong 
pakikipagkomunikasyon sa mga sumunod pang henerasyon. Ang 
pinakaluma na kilalang kuwadro ay ang Chauvet Cave, sa paligid ng * 

30.000 BC. Kahit hindi ito nakaayos, ang mga kuwadro na gawa ay 
naglalaman ng mga pagtaas ng mga halaga ng impomtasyon: ang Cro- 
Magnon ay ang maaaring unang naglikha ng unang kalendaryo sa 
hkod ng bilang ,5.000 mga taon nakalipas. Ang mga koneksyon sa 
pagitan ng pagguhi. a. pagsusula. ay karagdagang ipinapakita sa 

pamamagitan ng lingguwistika : sa Laong Ehipto a. Laong Gresya ang 
mga konsepto at mga saiin, „ g pagguhit „ ^ ^ ^ 

magkapareho. 



Page 9 









C'liauvcl Cavc 


c. Petroglyphs 






















Ang sumunod na hakbang sa kasaysayan ng mga komunikasyon ay 
ang petroglyphs , mga guhit sa isang ibabaw ng bato. Ito kinuha ukol sa 
20,000 taon sa taon ng mga I lorno Sapiens upang ilipat mula sa unang 
mga kuwadro na gawa ng gumuho sa unang petroglyphs, na kung saan ay 
napetsahan sa paligid ng 10,000 BC. llo ay posible na ang mga tao ng 
oras na iyon ay gumamit ng ilang mga iba pang anyo ng komunikasyon , 
madalas para sa rnga layunin ng nimonik(mnemonie) - lalo na ang 
nakaayos na bato, ang mga simbolo na kinatay sa kahoy o lupa. quipu- 
tulad ng tali, tattoo, ngunit kaunti di gaya ng iba pa kaysa sa mga pinaka 
matibay na kinatay na balo ay nabuhay hanggang sa modemong panahon 
at maaari lamang natin maiisip ang tungkol sa kanilang pagkakaroon 
batay sa aming pagmamasid ng mga umiiral sa mga 'mangangaso- 
galherer' kultura tulad ng mga ng Africa o Oeeania. 





Page 

11 






















. Pietograms 


Ang pietogram (pietograph) ay isang simbolo na kumakatawan 
sa isang konsepto , bagay, aktibidad, lugar o kaganapan sa 
parnamagitan ng paglalarawan. Pielographs ay ang sumunod na 
hakbang sa pagbabago ng komunikasyon: ang pinaka-mahalagang 
pagkakaiba sa pagitan ng mga petroglyphs at pietograms ay ang 
petroglyphs na nagpapakita ng isang kaganapan, ngunit ang 
pietograins ay nagsasabi sa isang kuwento tungkol sa mga kaganapan. 



Ang Pietograms ay ginamit sa pamannoit a n *, t ., 

Hdiridmagitan ng iba't ibang mga 

sinaunang kul.ura sa buong mundo sa paligid ng 9000 Bc _ na kun „ 

saan ang mga .oken na minarkahan sa mga simpleng lamwan ay ang 
s,mula ng paggami, ng paggawa „g pa„ gunahing sakaha „ „ ^ 







































■ \ 

», . T%f 



na umasenso sa buong 6000-5000 BC. Sila ay ang batayan ng 
C uneiform at I lieroglyphs , at nagsimulang ng niabago hanggang sa 
logographie writing sa paligid ng 5000 BC . 


e. Ideogriinis 



Page 

13 
















Ang ideograms ay ang Pietograms na umunlad sa mga 
ideograms, simboio ng graphieal na kumakatawan ng isang ideya. 
Ang kanilang mga ninuno, ng mga pietograms, ay maaaring 
kumakatawan lamang sa iisang bagay na magkawangki sa kanilang 
mga porma: samakatuwid isang pietogram ng isang bilog ay 
kumakatawan sa isang araw, ngunit hindi konsepto tulad ng ’init', 
'liwanag', ’araw' o 'Mahusay na Diyos ng Araw'. Ideograms, sa 
kabilang banda, ay maaaring ihatid sa mas abstraet na konsepto, kaya 
na halimbawa ng isang landa ng dalawang kahoy na maaaring ibig 
sabihin ay hindi lamang 'paa' ngunit isa ding pandiwa ’sa paglalakad'. 




Dahil ang ilang mga ideya ay unibersal na, maraming ang iba't- 
ibang kulturang binuo ay katulad ng ideograms. Halimbawa ay ang 
isang mata na may luha ay nangangahulugan na ’kalungkutan ' sa mga 
Katutubong Amerikano at ideograms sa California, tulad ng ito ay 
katulad rin sa mga Aztecs , ang maagang Tsino al ang Egyptians. 















Ideograms ay mga preeursors ng logographie system ng pagsulat tulad 
ng Hgyptian hieroglyphs at mga Chinese eharaeter. Mga halimbawa 
nanum ng ideographieul proto-writing systeni, ay naisip na hindi 
naglalaman ng tiyak na impormasyon ng wika, kasama ang Vinca 
seript ( tinignan din sa l i'irtaria tablets ) at ang maagang Indus seript. 
Sa parehong mga kaso may mga klase ng pag-intindi ng lingguwistika 
na nitalanian, nang walang malawak na pagtanggap. 


f. Pagbubuklod ng(', |)„t E 

■^ng pinakalumang kilalang paraan ng pagsulut ay lalo 
togographie sa kalikasan, batay sa mga pietographie at elemento ng 
ideographie. Karamihan sa mga sistema ng pagsulat ay maaaring 
malawak na liinati sa tatlong kategorya: logographie, papantig at 
pang-abakada (o segmental), gayunpaman, ang lahat ng tatlong 
nabanggit ay maaaring natagpuan sa anumang naibigay na sistema m> 
pagsulat sa iba t ibang mga sukat, madalas na ginagawa itong mahirap 
sa kategorya ng isang sistemang natatangi. 
















CHAN 

■5lty' 


■Q- 


w, 


BAK 

‘hone' 



IX 

'worrtan' 




WAY 

'splrlt' 



CH‘AM 
*to gntb' 



WINIK wrrz 

'person' ‘mountaln’ 




JUUN 

'hook' 



K’UK' 

’quet7al‘ 


H <aa» 

JAAB’ YAX PAKAL 

‘year' ’blue/green' ‘shleld’ 





e 

K'IN 

‘sun’ 



JA’ 

‘water’ 



CHAN 

‘snake’ 




TOK 

Tllnr' 



B'ALAM 

‘Jaguar* 



AJAW 

lord' 


CH’UL 

‘holy* 


© 


NAI 

’house' 


Halimbawa ng Logographie na simbolo 



CHOK 
'to seatter' 



K’AL 

‘twenty' 


A 

Ba 

Ka 

Da 

E 

Ga 

Ha 

1 

La 

Ma 

Na 

Nga 

O 

Pa 

Ra 

Sa 

Ta 

U 

Wa 

Ya 


Halimbawa ng Papanlig at Pang-abakada 


Page 

16 












































Ang unang imbento ng sistema ng pagsulat a> halos 
magkapanabay sa ang simula Edad ng tanso sa huli ng Neolitiko sa 
huli ng 4 na sanlibong taon BC. Ang unang sistema ng pagsulat ay 
pinaniniwalaan ay imbenlo sa pre-historie Suiner at binuo sa 
pamamagitan ng huli 3 sanlibong taon sa euneitorm . Egyptian 
hieroglyphs, at ang undeeiphered Proto- Elamite na sistema ng 
pagsulat at Indus Valley seript rin ang petsa ng panahon nito, kahit na 
ang ilang mga iskolar ay tinanong ang kalayuan ng Indus Valley seript 
bilang isang sistema ng pagsulat. 

Ang orihinal na sistema ng pagsulat ng Sumerian ay nagmula 
mula sa isang sistema ng luad loken na ginamit upang kumatawan sa 
mga kailanganin. Sa pamamagitan ng dulo ng 4 na sanlibong taon BC, 
ito ay nagbago sa isang paraan ng pagsunod ng mga aeeount, sa gamit 
ng isang pluming hugis bilog na ipinakta sa malambot na luad sa iba't 
ibang anggulo para sa mga bilang ng numero. Ito ay dahan-dahang 
nabago sa pietographie na pagsulat at paggamit ang isang matalim na 
plutna upang ipahiwatig kung ano ang na binibilang. Ang bilog na 
pluma at matalim-pluma na pagsulat ay dahan-dahang pinalitan sa 
paligid 2700-2000 BC. Sa pamamagitan ng pagsulat ginamit ang isang 
kunyasang hugis-pluma, sa una lamang para sa mga logograms. 
ngunit binuo upang isama ang mga pagbigkas na mga elemento sa 
pamamagitan ng 2800 BC. Sa paligid ng 2600 BC cuneiform ay 
nagsimula ito upang kumatawan sa mga wika ng Sumerian. Panghuli, 
pagsulal ng euneilorm ay naging isang pangkalahatang layunin ng 
sistema ng pagsulat para sa mga logograms, syllables , at numero. Sa 
26 siglo BC, ang seript na ito ay iniakma sa ibang wika ng 




- 





Page 

17 













V 

BBHH 


& 



m 



Mesopotamia, Akkadian , at mula doon sa iba P a n t Ht ,rr ' ai 
Hittite. Ang seript na katulad sa hilsura ng sistema ng pagsulat nito ay 
kagaya ng llgaritie at Lumang Persian. Ang Lhinese Seript ay 
maaaring magkaroon ng nanggaling malaya ng Middle Eastem seiipt, 
sa paligid ng 16 siglo BC (maagang Shang Dinasty), sa labas ng huli 
ng Neolitikong Tsino na sistema ng proto-writting sa dating pabalik sa 
6000 BC. Ang pre-Columbian na sistema ng pagsulat ng ang 
Amerikano (kabilang ang bukod sa iba pa Olmee al Mayan) ay isa din 
sa pangkalahatang pinaniniwalaan na mayroong malayang 
pinagmulan, kahit na ilang mga eksperto ay napansin ang 
pagkakapareho sa pagitan ng Olmee na pagsulat at pagsulat sa Shang 
dynasty na iminumungkahi na ang pagsulat ng Mesoameriean na 
ibinahagi mula sa Tsina. 


g. Alpabeto 


T 

Sl 





bo 

kl 

g' 

ngt 

ti 

dl 

nl 

pl 

6 



T 

b 

V) 

C/> 

bl 

mt 

yt 

it 

wi 


hl 

41 


m 


m 

rr> 

Lo 

; ku 

gu 

ngu 

tu 

du 

m 

nu 

m 

pu 

o 

X7° 

m 

• 

T 

0 

m 



bu 

mu 

yu 

lu 

wu 

SU 

hu 


Ang unang alpabeto: Alibata 


Page 

18 









Ang unang purong alpabeto ay lumitaw sa paligid ng -000 
sa Laong Ehipto, ngunit sa parnarnagitan ng pagkatapos ng 
alpabetikong prinsipyo ay nai- inkorporada sa Egyptian hieroglyphs 
noong isang libong laon nakaraan (niakikita sa alpabeto ng (litnang 
Edad ng tanso). 


THE NOMES OF EGYPT 


NOME SIGNS OF 
UPPER EGYPT 

NOME SIGNS UF 

1 OWER EGYPT 

1 

m m • 

12 

p--^i 

j 1 

ni 

11 


2 


13 


2 


12 


3 

8 

14 


3 


13 

10 

4 

1 

15 


4 

Ki 

14 


5 


16 

h 

5 


15 


6 


17 


6 


16 


7 

f 

18 

4 

7 


17 


8 

£ 

19 

1J1 

8 


18 

M 

9 

«ott^ 

20 

Ott 

9 

# 

19 


10 

M 

21 


10 


20 

'h 

11 


22 


Nome sigrts are b-ased on their 

identific^tion in the Biitish Museum 
Dietionar of Aneient Egypt and Rainer 
Hannig's Agyptisehes VoTterbuch 


This Drawing o( the Nomgs o( Eggpt is Oopyright» 2QQ» by Andis Kaulins 








































Sa pamamagitan ng 2700 BC ang pagsulat ng ehipto ay muy 
isang hanay ng ilang mga 22 hieroglyphs upang kumatawan sa mga 
pantig na nagsisimula sa isang solong katinig ng kanilang wika, 
kasania ang isang patinig (o walang patinig). Ang mga glyphs na ito 
ay ginagamit bilang gabay sa pagbigkas para sa logograms, upang 
magsulat ng mga inAeetiong panggramatika, at upang magsalin ng 
mga salita ng pautang at mga banyagang pangalan. 


\h 

i 


^ H f Tt 1 

> ¥ 

man 

wormn 

deer 

horse 

mare stalllon 

ewe 

ram nanny billy 
goat goal 

sow boar 

\V 

Y 

T 


7 £ 

e 

1 1 T 

i 4 1 

eow 

bull 

wtiea! 

barley 

oliue oH splee 

eyprus 

kapo kanako oll 

wme arepa 

T 

H 

n 


mi p 

§ 

t ( Y 

Q 

Imeri 

bron ze 

gold 

wool 

horn eloti 

garment 

armour month tree 

heimet 





$ 


0 

-> 

fC-■ 

bathtub 

speer 

srrow 

sword wheeled 
-eharlol.. 

Ghariot 

eharioi wheel dart 

Irarne 


Gayunpaman, kahit na waring alpabetiko sa kalikasan, ang 
orihinal na “Egyptian uniliterals” ay hindi isang sistema at hindi 
kailanmang ginamit sa pamamagitan ng kanilang sarili upang i-eneode 
ang pagsasalita ng Egyptian. Sa Gitnang Edad ng tanso ng isang tila 
"pang-abakada" na sistema ay naisip ng ilan na binuo sa gitnang 
Ehipto sa paligid 1700 BC o sa pamama B itan ng ng mga Semitikong 
manggagawa, ngunit hindi maaaring basahin ang mga maagang 

pagsuiat at ang kanilang eksaktong kalikasan ay mananatiling bukas 
sa interpretasyon. 


Page 

20 












Sa pagtipas ng susunott na limang siglo na Semitikong 
"alpabeto" na tila kumalat pahilaga. Lahat ng mga kasunod na 
alpabeto sa buong mundo na may langing exception ng Koreano o 
Hangul na alinman nawala mula sa ito, ay ang inspirasyon sa 
pamamagitan ng isa sa kanyang mga naiwan. 


2. Pagpapaliinbag o pagpapaimprenta sa pa pel 



Paggawa ng isang kasaysayan o pangyayari na isinasalin sa isang 
papel, ito ay ginagawang aklat upang maipamahagi at maiparaling ng isang 
manunulat ang kanyang saloobin sa nakararami. Ang matatapos o 
malilimbag na libro ay maaari rin magamit ng mga susunod na henerasyon. 

















c ■* i l_ t*i „„ ,«oa susunod na salinlahi ang 

Sa gamtong pamamaraan ay mabahalikan ng mg‘‘ 

mga pangyayaring naganap noong unang panahon. 


Diamond Sutra 

Ang pinakalumang nailimbag na libro ay na nailathala ay isang 
pangrelihiyong libro ng mga tsino, ang Diamond Sutra. May iba pang 
nailimbag na libro na may bloke ng kahoy, karaniwang ginagawa muia 
halaman ng malberi. Si Johann Gutenburg ang nakaimbento ng aktwal na 
limbagan noong 1450, ito ay isang tornilyong pindutin na nagtatrabaho na 
maihahambing kalulad ng isang pindutin alak. Siya ang nakatuklas kung 
paano gumawa ng isang magandang tinta na maaaring gawing panulat sa 
metal na uri. Si Gutenburge rin ang unang gumamit ng isang pinduting 
makinarya upang mailimbag ang bibliya, ang pinakaluma at 












pinakamahabang kabuuan na bilang na nailimbag. Ang paglilimbag na ito ay 
kumalat sa Mainz, Hermaniya hanggang Europa. 



iohann Gutenburg 

Ang Roma ay bumuo ng isang impreniahan noong 1465, datapwat ang 
mga pinuno ng maraming bansa ay nadama na ang mga nakalimbag na salita 
ay hinihikayat ang mga tao upang maghimagsik laban sa kanilang 
kapangyarihan o pamumuno. Dahilan ito upang kontrolin o pigi| a „ a„ g 









halaga g malerial na kailangan ng mga manlilimb&g upang sa ganun ay 
kaunti laniang ang maimprenta at ito ay hindi lumago lianggang IN eentury. 

Ang mekanika ng pag-iimprenla ay nagbago ng kaunti sa pagitan ng 
1450 at 1 800s, nang maipakilala ang kapangyarihang pindutin. Noong 
1600's ang proseso ng pagliliinbag ay ginamit na rin bilang negosyo. 
Nagkaroon na tayo ng mga balitang papel na tinatawag na korantos, na 
ngayon ay tinatawag na dyaryo. 



Benjamin Franklin 










Noong 1728 mighukas si Benjamin Pranklin ng sar 'l' ni>ang opisina 
ng limbagan su Philadelphia, natutunan niya ang pag-iimprenta habang 
naghahanap buhay noong 12 taong gulang P a lamang siya kasama ang 
kapatid na si James. Naging mahusay na manlHimbag si Ben sa edad na 17 
at nakagawa ng isang korantos na linawag na “Pennsylvania Gazette at 
Poor Riehard’s Almanae”. Siya ay nagkaroon ng maraming pamamaraan sa 
pag-iimprenta ng mga aklal at pahayagan at nagsimula siya ng mga eartoons 
at isinalarawan na balita at kwento na kung saan siya ay nagging sikat sa 
nakararami. llinihikayal niya ang komunikasyon sa pamamagitan ng 
pagpapasok ng mga lilik sa editoryal, al naniniwala sa kapangyarihan ng 
pindutin. Ginamit niya ang kanyang imprenta upang dalhin ang inga balita 
sa mga tao. Siya ay isang malakas na tagataguyod ng pagbabasa at 
nakatuklas ng unang pampublikong silid aklatan noong 1731. Marami rin 
siyang naitulong upang maunawaan ng nakararami ang iba't-ibang salita sa 
kanilang paligid. 

Ngayon ay ginagamit na natin ang mga modernong bersyon ng mga 
paglilimbag o pag-iimprenta ng mga libro, magasin at mga pahayagan. 


3. Pahatining-kawad 

Ang pahatirang-kawad ay ang komunikasyon o pagpapadala ng 
mensahe sa pamamagitan ng pahatirang kawad, telegrapo, o telegrama. Ito 
rin ang karunungan tungkol sa telegram. 

Ang ideya para sa elektronikong telegrapo ay hindi naisip sa isang 
laboratoryo na pang-agham, ngunil sa kubyerta ng isang barko na lumalayag 








-v. „ 


r^fc( . 





■■■■ 


na tinatawag ang Seully na nasa gitna ng dagat Atlantiko ang unang 
gumamit nito. Ito ay naimbento ni Samuel Finley Bresse Moore noong 1832, 
siya rin ang pinakatanyag na pintor sa Estados Unidos. Kasama ng mga 
pasahero ang elektonikong lelegrapo ay hinalintulad nila sa elektromagniko 
na bakal na nababaluian ng koryente. Pinagusapan din nila kung paano 
dumadaloy ang kuryente at nakapaghahatid ng mensahe sa madali panahon 
sa malayong lugar sa pamamagitan ng bakal laniang. 



Ang unang lelegrapo 

Ang ideya ni Moorse sa elektronikong telegram sa pagitan ng 
dalawang punto ay milya ang hiwalay. Ang susi sa isang dulo ay pipi at 
magsasara ang kuryente kapag naipadala na ng pulso o naitipa na ng kamay 
ang kuryente sa bakal. Mayroon ibat-ibang tibok ang kuryente upang 
maipahayag ang gusto mong iparating ang iyong liham. Mahalaga rin na 


Page 

26 













maunawaan al mapagaralan ang paggamil nil° upang maging mahilis ang 
pagkakaunawaan ngdalawang panig na may milyang layo 



Samuel Moorse 

Noong 1837, binuo ni Moorse ang ideya ng telegrapo hanggang 
masubukan ito na may 1700 na kawad mula sa kwarto nya hanggang s 
unibersidad ng New York. Matagumpay itong nag] a kbay at nagkapaghatid 
ng signal sa dalawang naguusap. Hanngang pinaabot nya ito sa kongreso at 
ipaliwanag ang paggana ng mga kuryente sa kawad. 











m 









Moorse t’ode 


Noong Mayo 24, 1844, nakagawa ng bakal na kawad si Moorse mula 
Washington D.C. sa Baltimore, New York ay nagpadala ng mensahe, “Ano 
hath Diyos pinanday!” sa pamamagitan ng telegrapo makinarya ito ay 
naging matagumpay. 

Noong 1874, ang engineer na si Thomas Edison ang nakaimbento ng 
quadruplex telegrapya, kung saan ang dalawang mensahe ay maipadala sa 
bawat magkabilang direksyon sa isang pagkakataon. 


Noong 1915, ang nagawang telegrapya na kayang ipaalam sa walo o 
higit pa na mga mensahe ay ipinadala sa isang pagkakataon. Dahil dito at iba 
pa na imbento ng makinarya na teleimprenta na nagawa noon haggang sa 
kalagitnaan-1920’s ang Moorse Code telegrapo sistema ay hindi na 
kailangan ngayon at bihira na ang gumagamit. 




S 


Page 

28 

































































4. Telepono o lliitinig 


| 

■ | 


i 


Ang telepono o hatinig ay isang komunikasyon na ginagamilang ng isang 
instrument na ating tinatawag na telepono. Maaari itong tumanggap at 
maghatid sa pamamagitan ng kuryente sa paggamit nito maihahambing natin 
na nag-uusap ang dalawang tao kahit hindi magkaharap. Ang salitang 
telepono ay nagmula sa salita ng Griego na ang ibig sabihin ay tunog. Ito 
ang pinakamahusay na paraan sa pakikipag-usap. Sa gagipitan o krimen 
maaari iligtas ang iyong buhay ng isang tawag lang sa telepono. Magagamit 
mo rin ito kahit anong oras at sa lahat ng panig ng mundo. Sa kotse, 
eroplano, barko at iba pang sasakyan ay maaaring lagayn ng telepono para 
gamitin. 





Bago naimbento ang eleetromagnetie telephone ay may mga maltina 
na aparato na ating ginagamit sa pagpapadala ng mga salita sa loob ng isa o 

















e 








mas matayo kaysa sa normal na pagsasalita. Ang pinaka unang makina ng 
telepono ay batay sa sound transmission o paglilipat ng tunog sa 
pamamagitan ng tubo o iba pang mga pisikal na medya. Ang pagsasalita 
gamit ang tubo ay nananatiling karaniwan. 

Ang isang halimbawa ng aparato ay ang telepono na gawa sa lata o 
telepono ng magkasintahan na kinilala sa buong siglo. Ilo ay konektado ng 
dalawang diaphragms na may isang makinis na tali o kawad, ipinadadala 
nito ang tunog sa pamamagilan ng mekanikal na taginting at hindi 
p i napagana ng k u ry en t e. 

































Nagkaroon ng matindmg di pagkakaunawaan sa pagliklta ng unag 
elektrikong telepono, nangibabaw ang mga di makatotohanang kontrobersya 
at mga tsyu sa bawat taon. Ang mga pangalan nina t'harles Bourseul, 
Antonio Meueei, Johann Philipp Reis, Thomas Edison, Alexander Graham 
Bell, and Elisha Gray ay nakilala sa paglikha ng unang elektrikong telepono. 
Mula noon hanggang ngayon ay nagging isang palaisipan at nakalilito kung 
sino talaga ang lumikha nito. Gayunpaman, langing sina Bell at Edison ang 
nagpatuloy sa pagpapatunay na sila ay dominado ng teknolohiya ng telepono 
at kinilingan ng desisyon ng hukuman. 

Si A!exander Graham Bell ang madalas na binabanggit bilang 
imbentor ng unang 
praktikal na lelepono. 

Bilang karagdagan, ang 
Italyano-Amerikano na 
imbentor at negosyante na 
si Antonio Meueei na 
kinilala ng IJ.S. House of 
Representatives sa 

pagaambag sa telepono. 

Sa Alemanya, si Johann 
Philipp Reis ay isa sa mga 
nangungunang magbunsod 
ng telepono na tumigil 
lamang ng magkamit ng 
matagumpay na aparato. 



Page 





















'.v ‘i 






Ang pinakapamityar na telepono at madalas na makikita ay ang 
telepono sa harapang lamesa, sa gilid ng isang desk ng table at sa lansangan. 
Ang serbisyo ng telepono ay ang maraming mga tawag at paglilipat ng 
tawag sa iba’t ibang linya. Mayroon din tayong intereom na nagpapahintulot 
na makipag-usap sa ibang tao sa iba pang mga kwarto. Mierophone o 
tagapagsalitang telepono ay ginagamit na speaker upang makapansin sa 
taong gusto mong hanapin na walang hawak na lelepono. Sa isang speaker 
ay maaaring makipag-usap ang isa o higit pang tao ng sabay-sabay. 
Hanggang sa dumating ang panahon na umusbong ang eordless phone na 
isang uri ng telepono na hindi na kailangan pang isaksak sa anu mang 
kuryente at eellular phone o eellphone „a maaaring dalhin kahit saan na 
kasalayukuyang nating ginagamit sa panahon ngayon. 




Page 

32 





























































Ang radyo ay ginagamii para sa maraming mga layunin tulad ng 
komunikasyon. radar nabigasyon at pagsasahimpapawid sa telebisyon. Ang 
radio ay nakakaapekto sa buhay ng tao sa lahat ng maraming paraan. 
Tumutulong ito sa pagkuha ng ulat ng panahon. Nakakatulong rin sila sa 
NASA para makipag-usap sa astronaut, pinahihintulutan din tayong 
makausap an gating mga pamilya at kaibigan. 

Ang radio ay naghahatid ng impormasyon o balita ukol sa malakas na 
hampas ng dagat, bagyo, lindol at iba pang sakuna na dumarating sa atin. 
Ang proseso ng radio ay nanggagaling sa pamamagitan na tinatawag na 
eleetromagnetie waves. Ang mga waves na ito ay sinusukat sa pamamagitan 
ng isang panukat na sukatan tinatawag na Hertz. Ang isang kilohertz ay 
katumbas ng 1,000 Hertz at megahertz ay 1,000,000 Hertz. Ang salitang 
Hertz ay ipinangalan sa unang tagabungsod ng radio na si Heinrieh Hertz. 

































I leinrieh Herlz 

Ang radyo waves ay unang natuklasan sa pamamagitan ng 
matematika trabaho na ginawa noong 1865 sa pamamagitan ni James Klerk 
MaxweII. Napansin ni Maxwell ang wavelike sa katangian ng liwanag at 
pagkakahambing sa elektrikal at magnetie na mga obserbasyon. Pagkatapos 
ay ipinanukala niya na ang mga equation na inilarawan sa light waves at 
mga radio waves bilang mga waves ng eleetromagnetism na paglalakba\ sa 
kalawakan. Noong 1887, ipinakita ni Heinrieh Hertz ang katotohanan ng 
Maxwell ng eleetromagnetie waves sa pamamagitan ng pagtuklas sa pagbuo 
ng mga radio waves sa kanyang laboratoryo. Dahil ang mga 
eleetromagnetioe waves na paglalakbay sa isang tuwid na linya at lupa ay 
bilog, long distanee na paglalakbay para sa mga radio waves ay ginawa sa 















ionosphere, ito ay kitala bilang mga maikling alon signal o mababang dalas, 
Ang haba ng wave sa maikling distansya komunikasyon ay linatawag na 
mataas na dalas at hindi gamitin ang ionsphere upang sumalamin ng niga 
senyas. 



James Klerk Maxwell 


Ang radyo ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi; isang 
transmitter o tagahatid at isang receiver o tagatanggap na magpapadala ng 
signal papunta at pabalik. Maraming mga imbensyon na sinundan, paggawa 
ng mga praktikal na ang paggamit ng mga radio waves upang maglipat ng 
impormasyon sa pamamagilan ng puwang. Kahit na ngayon na mas lalong 
umunlad ang radio ay hindi pa rin natin malilimutan ang unang radyo 
sapagkat masasabi natin na “paano na lang ang buhay kung walang radyo." 


Ppge 





Ang lelebisyon ay isang sistemang telekomunikasyon para sa 
pagpapahayag at pagtanggap ng mga gumagalaw na mga larawan at tunog sa 
kalayuan. Naging patungkol sa lahat ng aspeto ng programa at 
pagpapadalang pang-telebisyon ang katagang ito. Ito ay mahusay na 
tagaaliw para sa maraming tao sa lahat ng dako ng lupa. Hindi lamang 
tagaaliw bagkus ito ay naghahatid rin ng balita at maraming impormasyon 
mula sa ibat-ibang panig ng mundo. Ginagamit rin ito upang maging posible 
na makapagturo ng mga aralin para sa mga bata at nagbibigay daan din sa 
mga manggagawa na magbantay ng mga radyaktibo na material. 
Nangangahulugan rin ito upang makita natin ang mula sa kalayuan. 
Nakakakita ng malayo o malapit ay nangangailangan ng liwanag. 
Makakakita ka rin ng ibat-ibang hugis sa loob ng telebisyon al tanawin. 


Page 

37 


— 

i .V 








































Ngunit ilo ay hindi orihinal na tanawin, sa telebisyon, mga imahe at mga 
tunog ang hinahatid ng elektroniko, iyon ay, sa pamamagitan ng mga de 
koryenleng enerhiya. 



Willoughby Smith 

Nagumpisa ang makinang telebisyon na maaaring gamitin sa 
pagtuklas ng potokondaktibili ng siliniyum na elemento sa pamamagitan ni 
Willoughby Smith nong 1873, ang imbento ng isang-sean disk sa 
pamamagitan ni Paul Gottlieb Nipkow noong 1884 at ni John Logie Baird 
ang nagpakita ng palabas sa paglipat ng mga imahe noong 1926. 


Page 

38 












Bilang isang mag-aaral sa 2taon- 
lumang Aleman unibersidad, ipinanukala 
at ipinaliwanag ni Paul Nipkow ang unang 
eIeetromeehaniea 1 telebisyon na sistema 
noong 1884. Bagaman siya ay hindi 
kailanman na hinuo ng isang gumaganang 
modelo na sistema, mga pagkakaiba-iba 
ng Nipkow ay umiikot sa disk o "imahe 
rasteri/er" para sa telebisyon na naging 
lubha karaniwan, at nanatiling ginagamit 
hanggang 1939.1nilikha ni Gonstantin Perskyi ang salita ng telebisyon sa 
isang papel na basahin sa Intemational Kongreso l’lektrisidad sa 
thelntemational World Fair sa Paris noong Agosto 25, 1900. Ang papel na 
ito ay masusuri ang umiiral na teknolohiya eleetromeehanieal. at 
ibinabanggit ang trabaho ng Nipkow at iba pa. 




Lee DePorest 



Arthur Kom 


Page 

39 











Gayunpaman, ito ay hindi nagtagal hanggang sa umusbong ang “tube 
technology”na natuklasan nina Lee DeLorest at Arthur Kom noong 1907. 
Ang unang pagpapakita ng madalian pagpapadala ng mga imahe silweta ay 
sa pamamagilan ninu Georges Roux at A. Lournier sa Paris noong 1909, 
gumamit sila ng isang umiikot na salaaming-dram bilang seanner at isang 
molde na naglalaman ng 64 eells ngsiliniyum bilang tagatanggap. 



Noong 1911, si Boris Rosing at ang kanyang mag-aaral na si Vladimir 
Zworykin ay lumikha ng isang sistema ng telebisyon na gumagamit ng isang 
makinang naglalaman ng salaaming-dram bilang seanner na nagpapadala ng 
mga salitang Zworykin o “very erude image” papunta sa “braun tube” o 
eathode ray tube (t R1) sa tagatanggap. Ang paglipat ng imahe ay 
imposible dahil ito ay sensitibo at hindi sapat ang siliniyum eell. 















MHI 




Noong Ika- 25 ng Marso, 1925, isang Seottish na imbentor na si John 
Logie Baird ang naghigay ng unang pagpapakila ng panipublikong imaheng 
silweta na paggalaw sa Selt'ridge’s Department sa London. Ang AT&T ng 
Bell Telephone Laboralory ang naghatid ng aninaw na imahe noong Mayo 
1925. Sa lka-13 ng Hunyo ng taong iyon, si Charles Traneis Jenkins ay 
naghalid ng imaheng silweta ng isang laruan windmill sa paggalaw, sa loob 
ng isang layo ng mga limang milya mula sa isang hukbong-dagat na istasyon 
ng radyo sa Maryland sa kanyang laboratoryo sa Washington, gamit ang 
isang Lensed seanner disk na may isang 48-line na resolusyon. 

Gayunpaman, ang telebisyon ay tinangkilik bilang isang buhay na 
lagapaghatid ng tnga paglilipat ng imahe sa tuloy-tuloy at pagkakaiba-iba ng 
timg, si Baird ang unang nagkamit ng pribadong parangal noong Ika-2 ng 
Oktubre, 1925. Ngunit hindi pa nakakamit ni Baird ang tamang sistema ng 


Page 

41 


















pagglaw at paglilipat ng imahe sapagkat ang kanyang seanner ay 
nagtatrabaho ng limang iinahe lamang sa bawat segundo, samantala ang iba 
ay nakapagbibigay ng bilang liindi bababa sa 12 na imahe kada segundo. 
Kaya pagsapit ng Enero, itinaas niya ang sukat ng kanyang seanner, 
nakakagawa na ito ng 12.5 imahe sa bawat segundo. At ipinakita ni Baird ito 
sa mundo na gumagana na ang sistemang telebisyon sa mga miyembro ng 
Royal Institution at mga reporler ng pahayagan noong lka-26 ng Enero, 
1926 sa kanyang laboratoryo sa London. 

Noong 1927, nakarating ang Baird signal ng 438 milya (705 km) ng 
linya ng telepono ang nailipat sa pagitan ng London at Glasgow. Noong 
1928, ang Baird Television Development Oompany o Cinema Television 
ang unang naglathala ng transatlanliko telebisyon signal, sa pagitan ng 
London at New York, at ang unang baybayin ng paghahatid. lyan ang 
ipinapakita sa isang eleetromeehanieal na kulay o inlrared na tinatawag na 
“noctovision”, at estereoskopikong telebisyon gamit ang karagdagang 
lenses, disk at Hller. Sa madaling salila, si Baird ay nakabuo ng isang “video 
disk reeord system” na nakatala sa "Phonovision"; isang numero ng mga 
reeording noong 1927 hanggang sa kasalukuyan. Noong 1929, siya ay 
nakasama sa unang eksperimentong eleetromeehanieal telebisyon na 
serbisyo sa Alemanya. Noong Nobyembre ng parehong taon, sina Baird at 
Bernard Natan ng Pathe ay nagtatag ng unang telebisyon sa kumpanya ng 
Pransya, tinawag itong Television-Baird-Natan. Noong 193 1 , s iya ang 
naglabas ng kauna-unahang “outdoor remote broadeast” ng Espom Derby. 
Noong 1932, ipinakita niya ang “ultra-short wave television”. Ang Baird's 
eleetromeehanieal sytem ay nakaabot ng isang rurok na may 240 linya ng 
resolusyon sa BBC telebisyon broadeast noong 1936, bagaman ang 














mekanikal ng sistema at hindi direktang ipinapakita ang mga tanawin. Ika-2 
ng Nobyembre, 1936, ang BBC ay nagsimulang magpadala sa iba’t-ibang 
panig ng mundo ng pampublikong regular na may mataas na kahulugang 
telebisyon o tinatawag na IIDTV na ang serbisyo ay nagmula sa Victoria 
Alexandria Palaee sa North London. Samakatuwid, ang lugar na iyon ang 
pinagmulan ng kapanganakan ng pagsasahimpapawid sa telebisyon. 



Noong 1908, si Alan Arehibald Campbell, miyembro ng Royal 
Soeiety (UK), ay nagpalabas ng sulat pang-agham na tiawag na “Nature” na 
kung saan inilarawan kung paano ang eleetromeehanieal television method 
na nakamit sa pamamagitan ng paggamit ng isang ;cathode ray tube o braun 
tube “ bilan B "g parehong pagpapadala at pagtanggap ng apantto. 
Pinalawak niya ang pagpapaliwanag sa kanyang paniniwala sa isang 
pagpupulong sa London noong 1911 „ a naita | a pa sa Ang Tjmes a[ sa 
Roentgen Soeiety. 


Page 

43 














Maraming bagay ang maaring asahan ng mga kabataan sa telebisyon 
lalo sa mga darating na panahon. Katuiad ng mga paborito nating karakter, 
mga kasaysayan, mga balita na naganap at magaganap pa ay mapapanood 
natin at muling magpapaalala sa ating pinagmulan na hindi lang sa libro 
natin nababasa. Makapag-aral rin tayo ng ibat-ibang wika tulad ng Espanyol, 
Niponngo, Korean at marami pa na makikita natin sa ibat-ibang istasyon. 
Maipapahatid rin nito ang tamang pagkalinga sa mga hayop, halaman at 
kapaligiran. Ang pag-aarai sa pagluluto at pagbubudget ng mga bilihin. At 

higit sa lahat naipamamahagi nito ang pagtuturo ng kabutihang asal lalo na 
ang pagmamahal sa ating diyos at bansa. 




















7. Kompyuter 





Ang kompyuter ay isang programadong makina na dinisenyo ng 
sunud-sunod at awtomatikong isinagawa sa isang pagkakasunod-sunod 
ng aritmetika o tohikal na mga operasyon. Ito ay isang programa na 
maaring makapagbibigay ng iba’t ibang impormasyon. 

Ang unang nakilaia bilang “ama ng kompyuter” ay si Konrad Zuse at 
ang kan y an S Programadong sistema na Z1 na tinawag na unang 
kompyuter sa mundo noong 1936 at 1938 sa Alemanya. Ito ay maaring 
makagawa ng isang sistema tungkol sa mga pagkakasunod-sunod ng mga 
matematikong operasyon.Ang kanyang nalikha ay nasabing orihinal 
sapagkat wala siyang kaalaman ukol sa teknolohiya 




u 

3 ] 


S 1! 







Page 

45 






































Noong 1937, dinisenyo nina John Vincent AtanasoiT at y ang isang 
programadong makina upang malutas ang mga sistema ng mga 
taluhabang ekwasyon. Matagumpay ito ng subukan noong 1942 at 
pinangalanan na Atanasoff-Berry Computer (ABC). Ang ABC ay isang 
mahalagang kasangkapan sa modernong kompyuter sapagkat mayroon 
itong “binary arithmetie and eleetronie switehing elements”. Ito ay 
itinalaga sa isang IEEE Miiestone noong 1990. 



Ang e'ektromekaniko „g Automatie Seq U ence Controlled Galeulator 

(ASCC) ay pinlano ni Howard H. Aiken na ginawa sa IBM at ipinadala 
sa Haward noong Pebrero ,944. I,„ ay opisya| „ a ^ 

pinangalanan na Harvard Mark I Computer sa unibersidad noong ika-7 
„g Ae ° S, °- 1944 ' An » kilkayaha " "ito ay higi, pa na lnaaasahan kaysa sa 



















mga unang elektroniko na kompyuter. Nagsimula dilto ang pag-usbong 
ng modemong kompyuter. 



Howard H. Aiken 


Noong 1946, nilikha nina John Presper Eekert at John Mauehly ang 
tinatawag na “Eleetronie Numerieal Intergrator and Coniputer” (ENIAC) 



Page 

48 




























o “Giant Brain”. ang unang pinakamataas na uri ng kompyuter na may 
kapasidad na magbigay ng solusyon sa niga aritmatika na problema. 



John Presper Eekert 


John Mauehly 



iMoong 


' ..—‘ w " u,a rreoerte V. Wilhams, 

Kilbum at GeofTTootill aug "Manehestet Small-Seale Expenmental 


Tom 



















Maehine (SSEM)" o “Manehester Baby Gomputer and The Williams 
Tube , ang unang kompyuter na nakupag-iimbak ng impormasyon. 




Frederic C. Williams 


l om Kilburn 



Noong 1940 hanggang 1950 isang solong kompyuter ay kayang 
okupahin ang buong silid at may bigat na 30 tonelada. Noong 1950 
hanggang 1960 ang mga kompyuter 
ay nabawasan ng laki at bumilis 
ngunit malaki pa rin ito para sa 
gamitin sa bahay at napakamahal 
nito. Noong 1970, ipinakilala ang 
mga maliliit ng kompyuter at 
dinisenyo para sa maliliit na 

































Hanggang sa dumatmg ang makabagong ebolusyon ng teknolohiya ng 
kompyuter. 


Page 

51 







































Mrtasg?* 





W 


III. METODOLOHIYA 


I. Kanino nakakatulong ang komunikasyon ’ 

a. Kabataan 

b. Negosyo o hanapbuhay 
k. Ekonomiya 



d. Wala 

2. Kanino mas mahalaga ang komunikasyon? 

a. Kabataan 

b. Negosyo o hanapbuhay 
k. Ekonomiya 

d. Wala 


3. Sino ang nangangailangan ng komunikasyon? 

a. Kabataan 

b. Negosyo o hanapbuhay 
k. Ekonomiya 

d. Wala 





Page 

52 
















4. Malaki ba ang naitutulong sa atin ng koniunikas\on. 

a. Oo 

b. Hindi 

5. Sa iyong palagay, unuumlud ba ang uting komunikasyon? 

a. Oo 

b. Hindi 

6. Magagamit mo ba sa pug-unlad ang komunikasyon? 

a. Oo 

b. Hindi 

7. Ikaw ba ay umaayon sa patuloy na pag-unlad ng komunikasyon? 

a. Oo 

b. Hindi 

8. Nararapat ba na madagdagan at magpatuloy ang pag-unlad ng ating 
komunikasyon? 

a. Oo 


b. Hindi 

















9. Sa iyong palagay, alin sa mga komunikasyon na ginaganiit natin 
ngayon ang pinakamahalaga? 

a. Wika at pagsulat 

b. Pagpapalimbag at pagpapaimprenta sa papel 

k. Pahatirang Kawad 

d. Telepono o hatinig 

e. Radyo 

g. Telebisyon 

h. Kompyuter 

i. Lahat 

l. Wala 


10. Bilang isa sa mga nangangailangan ng komunikasyon, sa iyong 
palagay, anu ang naidudulot ng komunikasyon? 

a. Nakakabuti 

b. Nakakasama 




Page 

54 










IV. RESULTA 


1. Kanino nakakatulong ang komunikasyon? 



■ Kabataan 

■ Negosyo o 
Hanapbuhay 

■ Ekonomiya 


■ Wala 


Sagot: 

Pinapakita sa pie graph na ito na ang resulta sa unang tanong ay may 
50% o limampung porsyento ang naniniwala na ang komunikasyon ay 
nakakatulong sa ekonomiya habang 25% „ dalamput limang porsyento 
naman para sa negosyo o hanapbuhay at kabataan. 













Kanino nias mahalaga ang komunikasyon? 



■ Kabataan 

■ Negosyo o 
Hanapbuhay 

■ Ekonomiya 


Sagot: 

Pinapakila sa pie graph na ito na ang resulta sa ikalawang lanong ay 
may 50% o limampung porsyento naniniwala na ang komunikasyon ay higit 
na mas mahalaga sa ekonomiya habang 25% o dalamput limang porsyento 
naman para sa negosyo o hanapbuhay at kabataan. 













3. Sino ang nangangailangan ng komunikasyon? 



Kabataan 


Negosyo o 
Hanapbuhay 
Ekonomiya 


Sagot: 

Pinapakita sa pie graph na ito na ang resulta sa ikatlong tanong ay 
may 50% o limampung porsyento ang naniniwala na mas higit na 
nangangailangan ng komunikasyon ang ekonomiya habang 25% o dalamput 
limang porsyento naman para sa negosyo o hanapbuhay at kabataan. 












4. Malaki ba ang naitutulong sa atin ng komunikasyon ’ 

H' Malaki ang naitutulong ng komuntkasyon sa atin 
H - Hindi nakatutulong ang koinunikasyon sa atin 




■ H1 

■ H2 



Sagot: 

Pinapakita sa pie graph na ito na ang resulta sa ikaapat na tanong ay 
may 90% o siyamnapung porsyento ang naniniwala na malaki ang 
naitutulong ng komunikasyon sa alin habang 10% „ Mmpung 
naman ang hindi. 






















5. Sa iyong palagay, umuunlad ba ang ating kornunikasyon? 

H ~ Umuunlad ang ating komunikasyon 
H — Hindi umuunlad ang komunikasyon 



Sagot: 

Pinapakita sa pie graph na ito na ang resuUa sa ika-limang tanong na 
may 80% o walompung porsyento naniniwala na umuunlad ang 
komunikasyon habang 20% o dalawampung porsyento naman ang hindi. 



















6. Magagamit mo ba sa pag-unlad ang komunikasyon? 


H Magagamit ang komunikasyon sa pag-unlad 
H = Hindi magagamit ang komunikasyon sa pag-unlad 



Sagot: 

Pinapakita sa pie graph na ito na ang resulta sa ikaanim na tanong na 
may 70% o pitumpung porsyento ang naniniwala na magagamit ang 
komunikasyon sa pag-unlad habang 30% tatlumpung porsyento naman ang 
hindi. 
















7. Ikaw ba ay umaayon su patuloy na pag-unlfld Komunikasyon? 


H' = Sumasang-ayon sa patuloy na pag-unlad ng komunikasyon 
11 = Hindi sumasang-ayon sa patuloy na pag-unlad ng komunikasyon 



Sagot: 

Pinapakila sa pie graph na ito na ang resulta sa ika-pitong tanong ay 
may 75% o pitumput lima ang sumasang-ayon sa patuloy na pag-unlad 
ng komunikasyon habang 25% o dalamput limang porsyento naman ang 
hindi. 










8. Nararapat ba na madagdagan at magpatuloy ang pag-unlad ng ating 
komunikasyon? 


H Nararapat na madagdagan at magpatuloy ang pag-unlad ng 
komunikasyon 

11 - Hindi nararapat na madagdagan at magpaluloy ang pag-unlad ng 
komunikasyon 



Sagot: 

Pinapakila sa pie graph na ito na ang resulta sa ika-walong tanong ay 
may 90% o siyamnapung porsyento ang naniniwala na nararapat na 
madadagdagan at mag-patuloy ang pag-unlad ng komunikasyon habang 
10% o sampung porsyento miman ang hindi. 













9. Sa iyong palagay. alin sa mga komunikasyon na ginagamit natin 
ngayon ang pinakamahalaga? 


■ Wika at pagsulat 



■ Pagpapalimbag at 
pagpapaimprenta sa 
papel 

■ Pahatirang Kawad 


■ Telepono o hatinig 


■ Radyo 


■ Telebisyon 


Kompyuter 


Sagot: 

Pinapakita sa graph na ito na ang resulla sa ika-syam na tanong ay 
may 75% o pitumput lirna naniniwala na mahalaga ang lahat sa 
komunikasyon habang 10% o sampung porsyento naman para sa 
kompyuter, 5% limang porsyento para sa telepono o hatinig at wika at 
pagsulal, 3% tatlong porsyento para sa telebisyon, 2% dalawang 
porsyento para sa radyo at 0% naman para sa pagpapalimbag at pag- 
iimprenta sa papel, pahatirang kawad at wala. 


Page 

63 


























10. Bilang isa sa mga nangangailangan ng 
palagay, anu ang naidudulot ng komunikasyon? 


KomuniKasyon, 


v 


H - Nakahuhuti ang dulot ng komunikasyon sa nakararami 
H - I lindi nakabubuti ang dulot ng komunikasyon sa nakararami 



IHI 
i H2 


Pinakikita sa pie graph na ito na ang resulta sa ika-sampung tanong na 
may 75% o pitumput lima naniniwala na nakabubuti ang dulot ng 
koinunikasyon sa nakararami habang 25% o dalamput limang porsyento 
naman ang hindi. 























V. KONKLUSYON 


Ayon sa aking pag-aaral, napag-alaman ko na maraming pinagmulan 
ang alpabeto ng ating bansa mula sa makalumang paraan ay unli-unting 
umuunlad at nagkaroon ng ibat-ibang wika na nauuso sa ngayon. Kaya 
karamihan ng Pilipino ay nag-aaral ng iha't ibal wika dahil ito ang magiging 
daan upang makapag-appiy o makakuha ng pagkakakitaan sa ibang bansa 
ang mga Pilipino na walang trabaho dito. Sa pag-aaral ng ibat ibang wika 
nagagamit ito upang turuan ang bawat dayuhan na naghahanap ng tutor o 
guro na magtuturo sa kanila upang niag-aral ng ating salila at 
nangimgahulugan ito ng dugdag kita para sa atin. 


Nagkaroon na rin ng pagbabago sa ating mga kagamitan katulad na 
Iamang ng mga telegrapo, radyo, telebisyon, pagpapaimprenta at 
pagpapalimbag sa papel, telepono at kompyuter na pawang nagsipagunlad. 
Bukod sa nagkakulay ang mga ginagamit nating telebisyon ay naging mas 
mabilis pa ang pagdating ng komunikasyon gamit ang radyo. 


Napag-alaman ko rin na ang pag-unlad ng ating komunikasyon ay 
nakapagpapadali sa pakikipagtalastasan natin sa isa’t isa gamit ang 
makabagong teknolohiya na naimbento sa mga nagdaang panahon katulad 
n g kompyuter. Dahil sa paggamit nito mabilis at malinaw naling nakikita at 
nakakausap ang mga mahal natin sa buhay at kaibigan na nasa ibayong 
lugar. Sa paggamit rin nito ay napapalawak ang ating kaalaman at 
napapadali ang pagsasaliksik ng mga aralin ng mga kabataan. 








Nakakapagbigay din ito ng tulong upang mapaunlad ang ating negosyo 
halimbawa na lamang ay ang pagsasaliksik ng makabagong paraan upang 
gamitin at magkaroon tayo ng mabilis na produksyon upang mapataas hindi 
lang ang kita ng mga nagnenegosyo gayun din ang kita ng mga maggagawa. 


Napatunayan ko rin na hindi lang sa negosyo at pag-aaral 
nakakatulong ang makabagong komunikasyon bagkus may malaki din itong 
parte sa ekonomiya nalin ngayon. Sa dahilan na napagtutugma natin kung 
paano natin mapapaunlad ang ating bansa katulad ng mga kalapit na bansa 
gamit ang telepono at telebisyon. Sapagkat sa paggamit nito magagawa natin 
magmatyag at mag-aral sa bawat kalapit bansa upang makagawa tayo ng 
dokumentaryo na maari nating ihayag at ibahagi sa lahat na nagiging sanhi 
upang mapabago at mapaunlad ang pamamaraan natin. 



















nmMi 



VI. REKOMHNDASYON 

Ang pag-unlad ng bansa karaniwan ay hindi nakakasama bagkus 
palagi itong nakakabuti, datapwa’t ito ay magiging suliranin kapag 
ginanagamit ng labis lalo na ng nakararaini. Halimbawa na lamang ang 
paninira ng ibang tao gamit ang mga makabagong teknolohiya upang 
magpalabas ng mga sikretong bagay para mapaganda ang kanyang katayuan, 
ang pakikialam sa mga pag-unlad ng ibang mga negosyo para maibenta ang 
impormasyon sa iba. Ang paggamit ng mga kabataan ng kompyuter sa 

paglataro imbis na sa pag-aarat na kung saan nauubos ang kanilang oras at 
salapi. 

Sana ay hindi makalimutan ng mga kabataan o bagong henerasyon 
ang paggamit ng pluma at papel sa pagsusulat dahil sa panahon ngayon ay 
karamihan ng mga kabalaan ay nagiging tamad. Mas madalas na ginagamit 

nila ang 'eopy. pas,e~ sa kompyuter imbis na ang sumulat at gamitin ang 
sariling opinion. 

Sana ay huwag ring makalimutan ng mga kabataan ang p aggamit ng 
eneyehpedia o libro sa pagsasaliksik ng mga aralin. 

Dahil din sa makabagong telepono, nakakalimutan na ng mga tao ang 
kanilang gawain. Karamihan ay napagmumulan „g aksidente ang labi, n, 
paggamit nito lalo na sa oras ng trabaho. Nagagamit din ito sa panloloko 
kaya nagkakaroon ng krimen „a H sex abuse ‘■ sa paggami, ng “eellular 


Page 

67 





V 






phone “ lamang at pagnanakaw sa kagustuhang ipakita sa publiko ang 
"gaiiget" na maari ring humantong sa patayan. 

Sa pagaaral na ginawa namin totoong nialaki ang naging pag-unlad ng 
ating bansa subalit sana rin ay maging daan ito upang hindi magmalabis ang 
bawat nilalang at gamitin ito upang makapaglamang sa kapwa. At lagi rin 
nating isipin ng maraming beses kung ang ginagawa natin ay nakasasama o 
nakabubuti lalo sa nakakarami. 


s 


Page 

6R 







VI. SANGGUNIAN 


1. http://library.thinkquest.orn/5729/index.htnii 

2. http://en.wikipedia.ora/wi ki/l lisiory of eomm unieation 

3. http://tl.answers.eom/Q/Paano naasimula ana konninikasyon 

4. http://tl .answers.eom/Q/Ano ami komimikasyon 

5. http://bcl.wikipedia.ora/wiki/Simbolo 

6. http://en.wikipedia.oru/wiki/Cave paintina 

7. http://en.wikipedia.oru/wiki/Bu u%C3%A8ne Dubois 

8. http://en.wikipedia.oru/wiki/Petroglyph 

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Pictouram 

10. http://en.wikipedia.oig/wiki/Ideouram 

11 . http://en.wikipedia.oru/wiki/Alphabet 

12. http://en.wikipedia.oru/wiki/Printinu press 

13. h t tp ://en. wi k i ped i a. oru/ w i k i /Tel euraph y 

14. http://en. wikipedia.org/wiki/Telephone 
15 . http://en.wikipedia.oru/wiki/Radio 

16. httD://en.wikipedia.org/wiki/Television 

17. http://en.wikipedia.oru/wiki/Compntpr 


Page 

69 































